આખિરતનો તોહફો [701] 


------ 


((ભવ.) કારી રશીદઅહમદ રઝા અજમેરી સા. કિ ,બ.) 


શયખુલ હદીસ : દારૂલ ઉલૂમ અશરફિય્યહ અરબિય્યહ, 
રંદેર-સુરત. _ 


ક” 


સ 


નહમદુહુ વ નુસલ્લી અલા રસૂલિહીલ કરીમ.... 


“તોહફએ દુન્યા વ આખિરત”' તથા “આખિરતનો તોહફો”” 
વિશેના અભિપ્રાય ગાઢ અને દેઢ થયો. દરેક માટે એ જરૂરી તોહફો 
અને ઇલ્મી અને જ્ઞાનની અમલથી કમાવવાની ભેટ છે. આ મહા 
મુલ્યવાન કિતાબમાં ઘણા બધા ઉલમાના અભિપ્રાયો જોતાં જરૂર ન 
લાગી કે કઈક લખીએ, પણ મુસ્લિમ ભાઇઓનો ઇસરાર હતો કે, 
કઈક લખવામાં આવે. વિનંતી છે કે દરેક મુસલમાન જેને ગુજરાતી 
ભાષા પર પ્રભુત્વ હોય, વાંચી શકતો હોય તે જરૂર આ કિતાબથી 
ફાયદો ઉઠાવે. જે હઝરાતે આ મહત્વપુર્ણ અને ઘણીજ લાભકારક 
કિતાબ છપાવી ઉમ્મત સુધી પહોંચાડવાની ફિકર ફરમાવી તેમના 
માટે પણ આ કિતાબ “આખિરત અને જન્નત” ની સોગાદ બની 
રહે. એવી દુઆઓની અપેક્ષા સાથે...... 

(મવ.) કારી રશીદઅહમદ રઝા અજમેરી સા. (દા.બ.) 
શયખુલ હદીસ ઃ દારૂલ ઉલૂમ અશરફિય્યહ અરબિય્યહ, 
રાંદેર-સુરત. 

૨૭રમઝાનુલમુબારક-૧૪૩૧ મુતાબિક 
૦૭-૦૯-૨૦૧૦ (મંગળવાર) 


[7020] આખિરતનો તોહફો 


(મવ.) મુફ્તી ઈસ્માઈલ ભીખા સાહેબ કછોલવી 


શયખુલ હદીસ અને મુફ્તી : દારુલ ઉલૂમ 
જામિઅહ, હુસેનિય્યહ, રાંદેર-સુરત. 


બિસ્મિહિ તઆલા 
હદીસ શરીફમાં ઈરશાદ છે, 


''કુન ફિદ્‌ દુન્યા કઅન્ન-ક ગરીબુન અવ્‌ કઆબિરિ 
સબીલિન વઈદ નફ્સ-ક મિન્‌ અસ્હાબિલ કુબૂર.'' 


અર્થાત્‌ : દુનિયામાં પ્રવાસી-મૃસાફિરની જેમ રહો અને 
પોતાને મુર્દાઓમાં ગણો. 

સાચેજ આ દુનિયા ફાની-નાશવંત છે, એની તમામ 
ચમક-દમક, પ્રકાશ, વૈભવ-વિલાસ અને નેઅમતો-આ 
બધું જ શાશ્વત-ફાની છે. અહીં જે કંઈ છે એ ફના છે. બકા 


છે તો ફક્ત અલ્લાહની પાક ઝાત જ છે. 
''કુલ્લુ શય્‌ઈન હાલિકુન્‌ ઈલ્લા વજહહ્‌.'' 


કુઆને હકીમમાં આ ક્ષણભંગુર દુનિયા માટે ઈરશાદે 
ખદાવંદી છેઃ 


''વમા હાઝિહિલ્‌ હયાતુદ્‌ દુન્યા ઈલ્લા મતાઉલ 
ગુરૂર-'' (૭-૨૮) 


બીજી જગ્યાએ ઈરશાદ છે : 


''વમા હાઝિહિલૂ હચયાતુદ્‌ દુન્યા ઈલ્લા લહ્‌વુંવ્‌ 
વ-લઈબ.'” 


આખિરતનો તોહફો [703] 


આ ફાની દુનિયા ધોકો અને ખેલકુદ સિવાય કંઈ જ નથી. આ 
દુત્તિયા એકપ્રદર્શન અને ધોકો છે. 

શાઇરે મશ્રિક અલ્લામા ઇકબાલ (રહ.) ફરમાવે છે, “યહ 
માલો-દૌલતે દુનિયા, યહ રિશ્તા યહ પેવંદ, બુતાને વહમો-ગુમાં લા 
ઇલા-હ ઇલ્લલ્લાહ.'' આ બધું જાણવા છતાં કે, એક દિવસ આ બધું 
છોડીને આપણે આ ફાની દુનિયામાંથી ખાલી હાથે વિદાય લેવાની 
છે, બ-કૌલે શાઈર આપણી હાલત અને જિંદગી એવી છે કે, 


“આગાહ અપની મૌતસે કોઈ બશર નહીં, 
સામાન સો બરસકા પલકી ખબર નહીં.” 
(હયરત ઇલ્હાબાદી) 
અને મહેનત, કોશિશ, પુરૂષાર્થથી દુનિયા તો તકંદીરના મુવાફિક 
ઇન્શા અલ્લાહ મળવાની જ છે, પરંતુ આ દુનિયા અગર મળી પણ 
જાય તો શું ? દુિયામાં ગૈર કૌમોને વૈભવ-વિલાસ, એશો-ઇશરત 
અને જે નેઅમતો આપવામાં આવી છે એના પ્રતિ આંખ ઉઠાવીને 
પણજોવું નજોઈએ, કારણ કે હદીસના ઈરશાદ મુજબઃ 
“ઇન્નદ્‌ દુન્યા ખુલિકત્‌ લકુમ વ ઈન્નકુમ ખુલિકતુમ લિલ્‌ 
આખિરહ.” 
આ દુનિયા તમારા માટે પેદા કરવામાં આવી છે અને તમો 
આખિરત માટે. બીજી એક હદીસ શરીફમાં ઈરશાદ છે : 


“આ દુનિયા મુઅમિન માટે કેદખાના સમાન છે અને કાફિર 
માટે જન્નત.” 


અને જમાનો હંમેશા એક ઢબથી ચાલતો નથી. આજે એ ફુલો 
ઉપર મહેરબાન છે તો કાલે કાંટા ઉપર. અને દુનિયાની નેઅમત, 


[704] આખિરતનો તોહકફો 


શોહરત તથા દોલત પર કદી ઘમંડ ન કરવો જોઈએ. 

આ દુનિયામાં ફિરઔન, હામાન, દારા અને સિકંદર અને 
જમશેદ જેવા અસંખ્ય ગુજરી ગયા, જેમની પાસે દોલતની કોઈ હદ 
ન હતી, પરંતુ અંતે તો ખાલી હાથે જ દુનિયાથી વિદાય લીધી. 
બ-કૌલેશાઈઇરઃ 


જિનકે નક્શે પા કો રખતી થી ઝમી સર પર બ-કૃખ્ર 
તુર્બતોંમેં ખાક આલુદહ હૈં વો આલી ગોહર. 
અહીં દુનિયાની બુરાઈ વ્યક્ત કરવાનો હેતુ નથી, કારણ કે 
દુનિયા ફી-નફસિહી બુરી નથી, પરંતુ એમાં ઓતપ્રોત થઈ 
આખિરતને ભૂલી જવું એ ખરાબ છે. દુનિયા તો આખિરતની ખેતી 
છે. ““ અદ્‌ દુન્યા મઝરઅતુલ આખિરહ.”' દુનિયાની આર્થિક 
સદ્ધરતાપણ મો'મિન માટે જરૂરી છે, કારણ કે એના સદ્ઉપયોગથી 
દીન અને દુનિયાની ભલાઈ પ્રાપ્ત થાય છે અને બુદ્ધિશાળી - 
અકલમંદ એ જ છે કે, દુનિયા પાછળ પોતાની આકિબત અને 
આખિરતનેબરબાદનકરે. 


દુનિયામેં હું દુનિયાકા તલબગાર નહી હુ 
બાઝારસે ગુજરા હું ખરીદાર નહી હુ. 


આજના ભૌતિકવાદનાપ્રવાહમાં બધા તણાઈ રહયા છે. ભૌતિકતા 
પાછળ એક દોડ છે. જેને જુઓ, ચિંતાગ્રસ્ત અને પરેશાન છે. તણાવ 
માં જીવન વ્યતિત થઈ રહયું છે. “ઈસ શહરમેં હર શખ્સ પરેશાં સા 
ક્યૂં હે?''એના કારણો એક નહી,અનેક છે.સૌથી મોટું કારણ આપણે 
આપણા ખાલિક, જન્મદાતા, પાલનહાર પ્રતિ ઉપેક્ષા સેવી રહયા 
છીએ.એના પ્રતિ સંપૂર્ણપણે આપણેસમર્પિતનથી. અગર આપણે એના 


આખિરતનો તોહફો [705] 


પ્રતિ સંપૂર્ણ સમર્ષિંત થઈ જઈએ, એના ઉપર અપાર શ્રદ્ધા 
રાખીએ, હર હાલતમાં તેની યાદ કરીએ તો ચિંતા-ફિક્રથી 
મુક્તિ મેળવી શકીએ. કુઓને હકીમમાં ઈરશાદ છે : ''અલા 
બ્રિઝિકિલ્લાહિ તત્મઈન્નુલ કુલૂબ-'' : ખબરદાર ! અલ્લાહના 
ઝિક્ર-યાદથી જ દિલોને ચેન, શાંતિ અને સુકૂન પ્રાપ્ત થાય છે. 


બસ, ''આખિરતનો તોહફો'' નામી આ દળદાર અને 
કિંમતી-અમૂલ્ય કિતાબમાં આ જ ભાવાથ અને ગૂઢ સમાયેલો 
છે કે, દુનિયા અને આખિરતની સફળતા-કામિયાબી માટે 
આપણે તેની પનાહ અને સહારો લેવો જોઈએ. તેનો જ દામન 
થામવો જોઈએ. એ સિવાય અન્ય કોઈ માર્ગ નથી અને તેની 
પનાહમાં આવનાર જમાઅત જ કામિયાબ છે. ''અલા ઈન્ન 
હિંઝબલ્લાહિ હુમુલ મુફલિહુન.'' બીજી જગ્યાએ ઈરશાદ 


ક્ષ 


છે, 'અલ્લાહ તરફ રુજૂઅ કરો, જેથી તમો નજાત પામો.'' 


''આખિરતનો તોહફો'' કિતાબમાં અલ્લાહ તરફ રૃજૂઅ 
થવાનો-સમર્પિત થવાનો ઉત્તમ માર્ગ બતાવવામાં આવ્યો છે. 
અમલનો સર્વોત્તમ નમૂનો એમાં ચિંધવામાં આવ્યો છે, જેમાં 
રૂહાની અને શારીરિક બધી ઉપાધિઓનો હલ છે. તમામ 
ચિંતા અને પરેશાનીઓનો ઈલાજ-ઉપાય છે. 


વર્તમાન યુગના વ્યસ્ત અને મશીની જિંદગીની દોડધામમાં 
આપણે આખિરતની ચિંતા અને ફિક્રથી ગાફિલ છીએ. હાલાં 
કે અકલમંદ અને સારા લોકો એ છે કે, જેમને દૃતિયા 
આખિરતથી ગાફિલ ન કરે અને ન આખિરત દૃત્તિયાથી. એવા 
સમયમાં પોતાના સમયમાંથી થોડો સમય ફાળવી-થોડી 
મિનિટો કાઢી આવી લાભદાયી અને ઉત્તમ કિતાબથી ફાયદો- 
લાભ ઉઠાવી શકાય છે. નહિતર, આ ફાની દુનિયાની જૂઠી 
ચમક-દમક અને એના ફિત્નાઓ એક દિવસ હલાક કરી દેશે. 


[706] આખિરતનો તોહફો 


અને ''ન દુતિયા હી મિલી, ન વિસાલે સનમ'' જેવી 
આપણી હાલત થશે. 


'આખિરતનો તોહફો'' કિતાબ અગાઉ પણ પ્રકાશિત થઈ 
લાભદાયી-ફાયદામંદ અને લોકપ્રિય થઈ છે, જેમાં અનેક 
બુઝુર્ગો, ઉલમા અને મહાનુભવોની પ્રસ્‍તાવના-વિચારો 
આલેખાયાં છે. છતાં નાચીઝે ચંદ શબ્દો લખ્યા છે. અલ્લાહ 
તઆલા કબૂલ ફરમાવે, આમીન ! 

અંતમાં બારગાહે ખુદાવંદીમાં દુઆગો છું કે, રબ્બે કરીમ 
આવી લાભદાયી કિતાબને આપણા તમામ માટે ફાયદામંદ 
બનાવી એનાથી લાભ ઉઠાવવાની તોફીક અતા ફરમાવે, 
આખિરત માટે નજાતનો ઝરીયો બનાવે. સાથે જ એ પ્રકાશિત 
કરનાર ગુમનામ સખી દાતાઓને પણ દિયા અને 
આખિરતમાં બેહતરીન-સર્વોત્તમ બદલો એની શાયાને શાન 
ઈનાયત ફરમાવે, એમની તમામ દિલી જાઈઝ મકાસિદો- 
દિલી આરઝૂઓ, ઈચ્છાઓ-તમન્નાઓને પરિપૂર્ણ ફરમાવે. 
આમીન, યા રબ્બલ આમીન ! 

''વમા તવફીકી ઈલ્લા બિલ્લાહ'' : સાચે જ તવફીક 
અલ્લાહ તઆલા તરફથી જ છે. 


નાચીઝ, ખાકસાર, અલ અબ્દ : 

(મવ.મુફતી) ઇસમાઈલ કછોલવી ગુફિર લહુ 
ખાદિમે હદીસ વ ઈફતા: 

દારુલ ઉલૂમ જામિઅહ હુર્સૈનિય્યટ, રાંદેર-સુરત 


માજી ઉસ્તાદ, મુકતી : દારુલ ઉલૂમ, જામિઅહ 
તા'લીમુદ્દોન, ડાભેલ. 


માજી મુફ્તી દારુલ ઈફ્તા વલ ઈરશાદ, બ્રાર્ડફોર્ડ, યુ.કે. 
૧૫-શાબા'નુલ મુઅઝઝમ, ૧૪૩૧ હિ. 


આખિરતનો તોહફો [707 


રા નશબનતાપ ર્યા યમ 
ક 


(શવ.) હનીફ સાલેહ (લુહારવી) સા. (દૂ.બ.) 
શયખુલ હદીસ : જામિઅહ કાસિમિય્યહ, 
અરબિય્યહ,ખરોડડ ક. 


ન 


બિસ્મિલ્લાહિરરહમાનિરરહીમ. 


અલ્હમ્દુલિલ્લાહિ વ કફા વસલામુન અલા ઇબાદિહિલ્લઝીનસ્તફા, 
અમ્માબાદ. 


આ ક્ષણ ભંગુર દુનિયામાં માનવીનું આશ્રયસ્થાન મદદનું 
કેન્દ્રબિંદુ, બધા જ હાલાત અને પરિસ્થિતિને સુધારનાર, સાનુકુળ 
બનાવનાર, વિપરિત સંજોગોને અનુકુળ બનાવનાર અને અમન અને 
સુકૂનનો દરવાજો ખોલનાર અગર કોઈ તાકત અને શક્તિ હોય તો તે 
ફકત એક જ ઝાતે કરીમ છે. જે મહાદયાળુ અને મહાકૃપાળુ ઝાત 
છે. જે અવ્વલ અને આખિર, ઝાહિર અને બાતિન છે (જે સૌથી 
પ્રથમ અને સૌથી અંતિમ, જે જાહેર અને અદ્રશ્ય છે) જેના પ્રતિ 
આપણે તમામ હાલાતમાં રૂજુઅ કરીએ છીએ. અને એટલા જ માટે 
એ ઝાતે કરીમે કદી સ્વયં અને કદી પોતાના પવિત્ર સંદેશવાહકો 
(પૈગમ્બરો) મારફત ઘણી બધી દુઆઓ બતાવી છે અને શીખવી છે. 


“અદુઆઉ મુખ્ખુલ ઇબાદહ.” 
(દુઆ ઇબાદતનું મુળ છે - જડ છે.) 


આસમાન ના દરવાજા ખોલવાનું એક માધ્યમ દુઆ પણ છે. 
પુરાતનકાળથી દુઆઓ વર્ણન અને એકત્ર કરવાનો એક સિલસિલો 
ચાલ્યો આવે છે. જેમ કે ઇબ્ને અબિદુન્યા (રહ.) ઇમામ બયહકી 


[708] આખિરતનો તોહફો 


(રહ.) ઇમામ તિમિઝી (રહ.) ઇમામ બુખારી (રહ.) ઇમામ 
મુસ્લિમ (રહ.) વગેરે અકાબિર મુહદ્દિસીન કિરામે 
“કિતાબુદ્અવાત'' ના નામથી કિતાબો લખી અને બારગાહે 
ખુદાવંદીમાં માંગવાનો-તલબ કરવાનો તરીકો શીખવાડયો, અને 
હકીકત તથા વાસ્તવિકતા એ છે કે ખુદાવંદી શબ્દો અને અલ્ફાઝે 
નબવી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ (નબવી શબ્દો) માં જ 
અસલ બરકત અને ગુણ છે, દક્ષિણ ગુજરાત અને ઉમ્મતની એક 
મોટી દીની દર્સગાહ દારૂલ ઉલૂમ કંથારિઆએ આવી જ કુરબાની 
અને નબવી દુઆઓ અને વઝાઇફ “આખિરતનો તોહફો” અને 
“તોહફએ દુન્યા-૧-આખિરત'' અનોખા અંદાજ અને નિરાલી 
શૈલીમાં ફઝાઈલ અને હવાલા સહિત સંકલિત કરી આપણા સમક્ષ 
મુકેલ છે. જેના ઉપર ગુજરાતી ભાષાના સારા જાણકાર અને દારૂલ 
ઉલૂમ કંથારિઆના “પ્રકાશન વિભાગ” સાથે સંકળાયેલ મૌલાના 
હસન ભડકોદ્રવી સા. (દા.બ.) એ ઝીણવટભરી નજર કરી છે, દુઆ 
છે કેબારી તઆલા આ બન્નેવ મહામૂલા સંગ્રહને શર્ફે કબૂલિય્યતથી 
નવાઝે, તથા લાભદાયી લોકોપયોગી લોકપ્રિય બનાવે, અંતમાં 
ઉમ્મતના જે પણ નેકદિલ, દીનદાર અને દીનના દર્દમંદોએ એના 
પ્રગટ કરવામાં જે પણ પ્રકારની જેટલી પણ સહાય અને મદદ કરેલ 
છે એને કુબૂલ ફરમાવી બન્ને જહાનમાં સર્વોત્તમ બદલો ઇનાયત 
ફરમાવે! 

આમીન !યા રબ્બલ આલમીન ! વમા તવકીકી ઇલ્લાબિલ્લાહ ! 


(મવ.) હનીફ સાલેહ (લુહારવી) સા. (દા.બ.) 
શયખુલ હદીસ ઃ જામિઅહ કાસિમિય્યહ અરબિય્યહ, 
ખરોડ, તા. અંકલેશ્વર, જી. ભરૂચ. (ગુજરાત) 


આખિરતનો તોહફો [709] 


બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ 
નહ્‌મદુહૂ વ સુસલ્લી અલા રસૂલિહિલ કરીમ...**-**** 


પવિત્ર અહાદીસમાં અમુક આ'માલ એવાં જોવા મળ્યાં, જે દેખાવમાં અત્યંત 
મુખ્તસર અને હલકાં-ફુલકાં જણાયાં, પરંતુ એમના આચરણ (અમલ) પર 
સવાબ બહુ જ પુષ્કળ બયાન થયો છે, જે અલ્લાહ તઆલાની કરીમ ઝાતનો 
માત્ર ફઝલો કરમ છે અને તેની અપાર બષ્શિશ છે, જે અમ ફકીરો માટે એની 
અસીમ રહમત છે. આ કિતાબમાં તે આ'માલને એકત્રિત અને સંગૃહીત કરાયાં 
છે, જેથી તે મહાન સવાબ પ્રાપ્ત થઇ શકે; પરંતુ યાદ રહે કે દીન કેવળ એ 
અ!'માલ પર જ અવલંબિત નથી; બલકે દરેક મુસલમાનના શિરે ફર્ઝ છે કે તે 
તમામ પ્રકારના હક્કો અને ફરાઇઝને અદા કરે તથા તમામ પ્રકારના ગુનાહોથી 
બચવાની ભરપૂર કોશિશ પણ કરે. 


કિતાબમાં વર્ણવાયેલા અમુક આ 'માલને અમલમાં મૂકવા પર 
ગુનાહોની બખ્શિશનો વાયદો કરાયો છે, એના વિશે આ વાત ખાસ લક્ષમાં 
રહે કે એમાં માફીથી ગુનાહે સગીરહની માફી મુરાદ છે, કારણ કે ગુનાહે 
કબીરહ તૌબા વગર માફ થતાં નથી, જેથી કોઇને અ ગેરસમજ થવા ન 
પામે કે તે ગમે તે પ્રકારનાં ચાહે તેટલા ગુનાહ કરતો રહે, છતાં તૌબા 
વગર એ આસાન આ'માલ દ્વારા માફી થતી રહેશે. 


તદુપરાંત, કોઇ સજ્જન એવા ધોકામાં પણ ન રહે કે જ્યારે અમે મોટા 
નેક કામોથી મહરૂમ છીએ તો આવા આસાન અને મુખ્તસર આ'માલ કરવાથી 
શું ફાયદો થવાનો છે ? અથવા જ્યારે અમે મોટા મોટા નેક કાન કરી રહ્યા 
છીએ તો પછી આવા (નાના નાના) આ'માલ કરવાની શી જરૂર છે? આ 


બેઉ ખ્યાલ શયતાની ફરેબ છે, કારણ કે મારા મહબૂબ (સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમ) જેમના પર મારા માં-બાપ કુરબાન થાય, ઇરશાદ છે : 
““નેકીની કોઈ વાતને કદાપિ હકીર (ગૌણ) ન સમજો !'' 
કારણ કે શકય છે કે આ જ નેકી કબૂલ થઇ જાય અને એની જ બરકતથી 
આપણી બાકી રહેલી ઝિંદગી પણ દુરુસ્ત થઇ જાય. ... જેથી આ સમતોલ જઝબા કે 
વલણથી આ કિતાબનું વાંચન કરી અમલ કરો. (“આસાન નેકિયાં''નો સારાંશ) 


(નોધઃ તમામ દુઆઓ દિલપૂર્વક અને યકીન સાથે પઢવી જોઈએ . ઈન્શાઅલ્લાહ અવશ્ય ફાયદો થશે. 


વમા તવફીકી ઈલ્લા બિલ્લાહ, વલા હવ્લ વલા કુવ્વ-ત ઈલ્લા બિલ્લાહ..- 


[710] આખિરતનો તોહફો 


સંપાદકની વિનંતી 


હઝરત ઈબ્ને અબ્બાસ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હૂથી રિવાયત છે કે, 
હઝૂરે અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ ફરમાવે છે કે, જે કોઈ 
મારા પર કોઈ કિતાબમાં દુરૂદ લખે તો જ્યાં સુધી એ કિતાબમાં મારું 
નામ રહેશે ત્યાં સુધી એ લખનારને સવાબ મળતો રહેશે. 


અતે હઝરત અબૂ હુરયરહ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હૂની રિવાયતમાં 


ગ્ર 


છે કે, લખનાર પર ફરિશ્તા દુરૂદ મોકલતા રહેશે. વળી, એક રિવાયતમાં 


એવો ઉલ્લેખ છે કે, લખનાર માટે ઈસ્તિગફાર કરતા રહે છે. 
('ફઝાઈલે દુરૂદ શરીફ''માંથી) 


તો દુરૂદ શરીફની ઈશાઅત એટલે કે એના પ્રચાર-પ્રસાર કે 
ફેલાવામાં શકય એટલી કોશિશ કરવી. દુરૂદ શરીફ છપાવી પ્રગટ 
કરવાથી એની તબ્લીગ થશે-લોકો સુધી પહોંચશે અને જેટલા લોકો 
અને પઢશે, ઈન્શા અલ્લાહ બારગાહે રહમતુલ લિલ્‌ આલમીન 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ આલિહી વ અસ્હાબિહી વ સલ્લમ- માં 
કુબૂલિય્યત થવા સાથે આ કામ સદ્‌ક- એ-જારિયહ લેખાશે. વળી, 
છપાવી પ્રગટ કરનારને કલામ પઢનારાઓ જેટલો સવાબ મળતો રહેશે. 


જુ કુ 


તે લોકોની મિસાલ કે જેઓ પોતાનો માલ અલ્લાહના માર્ગમાં ખર્ચ 
કરે છે, એક તે દાણા સમાત છે, જેમાંથી સાત કંટીઓ ઉગે છે કે જેની 
દરેક કંટીમાં સો (૧૦૦) દાણા હોય છે અને અલ્લાહ જેના માટે ચાહે છે 
બમણા કે સો (૧૦૦) ગણા કરી દે છે અને અલ્લાહ સર્વ વ્યાપી અને 


સર્વજ્ઞ છે. (સૂરએ બકરહ, આયત તં. ૨૮૧) 


અંતમાં દુઆ છે : 


અલ્લાહ રબ્બુલ ઈઝઝત આપણને સીરતે પાક સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વ સલ્લમનાં વાંચન, અભ્યાસ અને તેની ઉપર અમલ કરવાની તોફીક 
અતા ફરમાવે અને હોઝે કવષર પર નબીએ કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વ સલ્લમની લિકા (દીદાર અને મુલાકાત) જેવી અઝીમ નેઅમત 
આપણા માટે મૃકદ્દર ફરમાવી છે. આમીન, યા રબ્બલ આલમીન ! 


આખિરતનો તોહફો [711] 


જ૩ ૭ 1નેતેડના તણા અખીલ 


ભાઈઓ ! આ કિતાબ ““આખિરતનો તોહફો'' (પ્રકાશન નં. ૫૦૦) 
તથા ““તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત-ભાગ-૧ (પ્રકાશન નં. ર૪૮) 
તથા “તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત-ભાગ-ર (પ્રકાશન નં. ૪૪૮)?' 

ન ન નર જ ક ફે. જ. કુ 
ગુજરાતીમાં પોતાતત!ા, પોતાની ફેમિલીના તથા પોતાના મહ્‌મોના સવાબ અર્થે 
છપાવવી હોય તો દારુલ ઉલૂમ અરબિય્યહ ઈસ્લામિય્યહ ભરૂચ-કંથારીઆનો 
સીધો કોન્ટેકટ કરવા ગૃઝારિશ. 


મારા ભાઈઓ ! આ ક્ષણભંગુર દુનિયા ત્યાગી દેવાય તે પહેલાં, માલ 
સંગ્રહનો હિસાબ--કિતાબ પૂછાય તે પહેલાં, માલ ગેર (અવળે) રસ્તે ઊપડી 
જાય તે પહેલાં કંઇક માલ-મત્તા અલ્લાહ તઆલાના માર્ગે ખરચ કરો. અલ્લાહ 
તઆલા સાથે પણ વેપાર કરતાં જાઓ અને એ માટે સૌથી સરસ અને સારો 
માર્ગ ઇલ્મે દીન અને દીની કિતાબોના પ્રચારમાં નાણાં (પૈસા) ખરચ કરવા તે 
છે. એ જ “સદકએ જારિયહ'' અને “બાકી રહેનાર નેકીઓ”' છે, જે મરણ 
પછી પણ કામ લાગનાર છે. મૃત્યુ પછી પોતાનું નામ-એ--આ'માલ ચાલુ રહે 
તેનો આ ઘણો જ સારો અને બેહતરીન રસ્તો છે. 


ઉમ્મતના માલદાર મુસલમાન મર્દો તથા અવરતોને ખાસ વિનંતી છે કે 
દીની સાહિત્ય (કિતાબો)ના પ્રચાર-પ્રસાર માટે ઉપયોગી પ્રકાશનો પ્રગટ 
કરવાના તથા છપાવવાના આ નેક કાર્યમાં દરેક પ્રકારે અમલી સાથ-સહકાર 
આપી સવાબે દરન હાસિલ કરો. 


વધુ વિગત માટે દારુલ ઉલૂમના ''પ્રકાશન વિભાગ''નો સંપર્ક કરવા વિનંતી. 


(મૌલાના) હસન ભડકોદ્રવી (સા.) 
(ભારતમાંથી) દ્ચ૪ 02642-257086 
(પરદેશમાંથી) દ 011-91-2642-257086 


મૂકે પ્રકાશન વિભાગ : દારુલ ઉલૂમ ભરૂચ, મહમૂદનગર, 
ફર 


૨% મુ. પો. કંથારીઆ, તા. જિ. ભરૂચ, ગુજરાત-ઇન્ડિયા. 
ગિ. (02642) 257086 *ત્% (02042) 257480 


[712] આખિરતનો તોહફો 


તબ્લીગ અને ઇસ્લાહ 


તબ્લીગ અને ઇસ્લાહ માટે ઉચ્ચ દીની જઝબાની જરૂરત છે. 
જો આપ તબ્લીગ અને ઇસ્લાહની જરૂરત મહસૂસ નહી કરો તો 
અધર્મતા, નાસ્તિકતા અને બેહયાઈનું તોફાન આખી કોમને તારાજ 
કરી દેશે. 

આપ ઇસ્લામના પાબંદ હોવા છતાં તબ્લીગ અને ઇસ્લાહના 
ફર્ઝે કિફાયાથી જવાબદારી મુકત થઇ શકતા નથી. 

કોઈ કોમ વિનાશથી ત્યારે જ બચી શકે છે જયારે કે તે પોતેય 
અમલ કરે અને પોતાના ભાઈઓની ઇસ્લાહ માટે પણ કોશિશ કરે. 
બની ઇસરાઈલનો ઈતિહાસ આ વાતની ગવાહી આપે છે. 

ઈસ્લામી સાહિત્યનું પ્રકાશન એ તબ્લીગે દીન અને ઇસ્લાહે 
ઉમ્મતનો એક મજબૂત ઝરિઅહ અને સદ્ક-એ-જારિયહ છે. દીની 
સાહિત્યના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે ઉપયોગી પ્રકાશનો પ્રગટ 
કરવાના નેક કાર્યમાં દરેક પ્રકારે અમલી સાથ-સહકાર આપી 
સવાબે દારૈન, સઆદતે દારૈન અને ફ્લાહે દારેન હાસિલ કરવા નમ્ર 
વિનંતી. 

મર્હ્મોના ઈસાલે સવાબ માટે આપનાં મનપસંદ પ્રકાશનો 
છપાવવા દારુલ ઉલૂમના ! પ્રકાશન વિભાગ ! ની સેવાનો લાભ લેવા 
નમ્ર વિનંતી. 


મના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે ઉપયોગી પ્રકાશનો પ્રગટ કરવાના 
નેક કાર્યમાં દરેક પ્રકારે અમલી સાથ-સહકાર આપી સવાબે દારેન, 
સઆદતે દારૈન અને ફ્લાહે દારૈન હાસિલ કરવા નમ્ર વિનંતી. 

વધુ વિગત માટે દારુલ ઉલૂમના ! પ્રકાશન વિભાગ ! નો સંપર્ક 
સાધવા વિનંતી. 


જજ 
છડ 


ે 


પ 
શતિ. 


નિ 


[ક/ 
2 


હ ગરજ 


જા 
છે, 


7 
મ 


જો 


રી 
થડ 


જ 
હે 


ના 


છલક 


યક. 


હ 
મ. 


જ | પક કેલ ૦ જડ હ ઝેર ૮૫. ૪ 


7 


જ 
શ્રછઃ 


ન 


રા 
ડો 


ઝા 


રઇ 
મિ. 3૫ 


સ 


/ હ કે 
ધિ 


૯ 


1૭/, / 


7 


2 જક જ 


છ, 
7 


નટ 22» 243 0-?7--2 6,271) ઝક 
2 ₹ગ*£5514. 54 
ટટક 


* 1191011 1.૮74)। 54 2 


હ 


ક” 


હિન 


ધ/ તપ, 
ગહ 


છડ રઝ 


ે 


ઉ 


/ જ. પા 


૨ 


પાડ 
“(7 


ક જડક્છે 


2 


(ઉગત ગહ 
&1૫5૦%-ઝડણાકતડદઈ 
[4 ઇડઝાડ(ઇ-૬ઝકીપતઇ 


હે 


-” 


“ડડ ઉછ હઠ)ઇડડાઈઝક-ડડફા 
'જાઝકકઝડડડ-ઝાક# 
«ટર કડટાઇઈડઝૂર્દાદ 


2 મ 2802, (ર[#૬2 2૨૬ 
(3:00 ઉહ *દશ્ડ-ઝડ 


મા પ", 
ઉના ઝછ. 


ઝા ઝા નિ જા જ સ 
જમ્મ્છછબ્મ્છે્છમ્છબ્છેક્મ્છે છીહક્છેક 


/ ૫ «પ ૭8 દા/ 
0૦૦ 


“જ્જ 


ભ તળ 
પ જિ 
હીં 
2% ૪ 1 
ક હટ 
“-૮-₹2:.2 2 
છડ: “નુ 
(497: ળ) 


દ્વ 
ડિ 


ક 
2 272 ૭» 
ઉઘ##કઝ્ાં 


ન્ર્દ 


ર2(2 


ન 


જ. * જજ. જ પ૭ * જ્જ. જ પ₹ઇ “ઝડ. ૫૪૪૭૪૫૬૫ જજ [9 જશ અજા જાજા જજ 
ઝુીકક્છઝછટકછલક્છક્છડક્છઇમ્છકટકછેલક્#મ્છકશછફક્છડકછલફકછેઝછફક્છેડછકછલઇમ્છક્છેકકફકછેડકછેડફકછેડ 


“ઉહ,કપહ#હઇડર્ટાદ ૩૯ 


ળા 
જઉ 


છ 


મિ 


[ક 
9% 


7 
મ 


કિ 


રી 
ર 


જ 
હે 


સા 


નિ 


ઇઝ 
તદ. 


જાન 
ઉ 


ફૂ 


ક, 


જા 
છાર 


ન 


રા 
૬) 


એ 
હ 


રઇ 
મિ. 3પ 


માઈ 


ક 
ધિ 


પ 


૭/૨, / 


7 


2 જક જ 


ઝાઝા ઝે 


ર 
જ 
કર 
ર 
જ 


જ 


ભ નન્‍્્ય્સટક્ઝઇક ઝડ દ્સ્ક્ઝ્રઝરકરરઝ ઝઇરટકઝઇર૦ઝરકટકઝરકરહરુ વ હિ કિલક હરર 
જ ઝઝઝ%ઝ%ઝ%ઝ%%ઝ% ઝક ઝઝઝઝઝ જઝઝઝઝઝઝ ઝલ ઝઝ્ઝજઝ 


ન 0, 0 
રરાજ રરારજરાજરરરરરરરરરરકરાર 


દળ 01૫1 11૫1: 
૫/૫7. લ1૮111 116101 દ્િ.€0111 


1 
ન 


આ1ખરતનો 
ર્‌ તોહફોૉ 


ક [9910 1190011110 


સ) 


ને 
90010010 10; 


ન 
ક. 
રટ 


ઇન્ણા# 


હી “કરીયો હોકો, ભેગ ઝત ડોક!” જ 
ર જુ જમ્ઝ 
તોદર-એ-દુન્યા હફ-એ-દુન્યા 
૧ આળખિરત લ આખિર 
(ભ્રાગ્-સ) 
જન્નત નાં હસીન મનાઝિર 


સકત 1પ 1) પટ -૯-કરા? 


10 01લા' પ1ટડ૯ 0001૮5 [21૦૧5૯ €01180 : 
1 ઝિ)રાળા. ઇ.૦૦0 ।01૫1114ર17, 7/1 & 20. 1/0/11૫100)0 1૫/006/ર 
1/01૫1॥/ર17, 8110૨1૬1, (૯ઇ/”.) 1૫૩17 211 : 392 015, 
181 : 02642-257086, ₹ 4» : 02642-257480 


10]1૫2 


યં 


[1011010 11902 


(ના) [9569૪ પ્ર (1-100210) 


15 


“વકર 
જ 
ડુઆઆના શ્‌ 
અણમાલ, ખઝાના 
કિ 


ધુમ 


[૦11010 1રાતા1૦ 


(સ 158 કક (11:1131 
("ર) યક (10210808) 


10 01૯ (105૯ 000155 [1૯5૯ €011% 01 : 
0/૨0 ઇ।.૦૦0/0 [01૫1117૨14, 41 & 20. 10741110000) 1૫/4૯૮/ર 
101૫1117૨17, 8010૨10010, (6૦ઇ/.) ।પ૩17 211 : 392 015, 


